SAMEININGIN. 

Má?iaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslend- 
inga, gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi 
tsl. í Vestrheimi. 


FJÓRTÁNDI ÁRGANGR : 

1899—Jfebr. 1900. 


Ritstjóri JÓN BJARNASON. 



Útoáfunefnd: Jón Bjarnason, Friðrik J. Bergmann, Jón A. Blöndal. 
Rúnólfr Marteinsson, Jónas A. Sigurðsson. 


WINXIPEO. 
Prentud í prentsmldju LGgbergs, 






Kirkja Vestrheimssafnaðar. 







kí#'?. 


fl wm 'iíífl 


A fcF i 

ij 

; 


' ip. 

.*• M 



St. Páls kirkja í Minneota. 


% 












Fyrsta lúterska kirkja í Winnipeg. 












Kirkja Marshall-safnaöar. 





III 


EFNI. 

Bls. 

Á föstuuni..... 1—4 

Samfundir. Prédikan eftir ritstj. ,,Sam.“ .129—141 

„Skín. Ijðsið náðar“. Sálmr eftir Newman í þýðing Jóns Run- 

ölfssonar. 33—34 

„Heyr, hvað herrann segir“. Sálmr eftir séra Valdemar Briem 49—50 

„Guði sé lof fyrir gœzkuna’ og mildina sína '. Sálmr eftir séra 

Valdemar Briem. 97—98 

„Hvert erundrallra mest?“ (Til jölanna). Sálmr eftir séra Valde- 

mar Briem.145—14G 

„Ekki eg þekkti minn frelsarann fríða“. Sálmr eftir séra Valde- 

mar Briem.177—178 


Hverju kross Krists hefir komið til leiðar. Eftir F. W. Farrar.. 17—19 

„Fríkirkjan". 26—29 

Sabbatsboðið. 34—36 

Undarlegt! Eftir séra N. Steingrím Þorláksson.... 36—41 

„Heimrinn“ á herðunum. Eftir sama. . 51—52 

Ágrip af sögu Oeneral Oouncils (R. M.).53—59, 104—107, 123—125 

Sjálfsafneitan (R. M.).... .. .113— 1 19 

Fegrð öfullkomleikans Þýtt úr Sunday School Times .119—123 

Bandalags-pistlar I 'R. M.).125—128 

Kirkjuleg bylting í Reykjavík.162—164 

Frá kirkjuþingi Oeneral Councils. Eftir séra N. Steingrím Þor- 

láksson.164—170 og 186-189 

Dwight L. Moody..178—1S2 


Missíónarferðir : 

séra Jðnas A. Sigurðssonar. . 98—103 

séra Rúnölfs Marteinssonar.153—156 

séra Jöns J. Clemens...128 og 156—158 

Trúarsamtalsfundir. .146—148 

Frá íslandi. Eftir séra Jónas A. Sigurðsson. ,. 

4—10, 19—25. 41—46, 5Í)—63, 108—112, 150—153,170—173 og 182—186 
Sitt hvað smávegis úr íslands-ferðinni (J. Bj.) .141—144 

Við útför framliðinna. 10—13 

Almenn kirkjuhœn. 29 —30 

Ágrip af gjörðabók 15. ársþings kirkjufélagsins. 65—88 

Skýrsla um fólkstal o. fl. í söfnuðum kirkjuíélagsins (B. B. J.). .191—192 
Bandalagsþing.. 89—94 
































IV 


Ný altarismynd (i’. J. BJ. 13—14 

Kirkjurnar, sem myndirnar eru af.16, 31 og 64 

,,För pílagrímsins 11 ..'.. 14—15 

Séra Steingrímr ráðinn til Selkirk.30—31, 128 

Stefán Pálsson.31 og 64 

Prestsvígsla (Rúuólfs Marteinssonar). 47—48 

Lend, Kindly Light . 48 

Ritstj. ,,Sam.“ o.s.frv. til íslands.64 og 95 

Kirkjuvígslur (Hallson-s. og Pétrss.). 04 

“ (Lincoln-safnaðar). .148—149 

Útför Jðhanns Hallssonar. 95 

Skölanefndarfundr. 95 

Synodu* á íslandi. 95—96 

Kirkjuþingamánuðr.-. 96 

Ný forleggjara-stofnan. 112 

ísl. fulltrúar á þingi tíeneral Councits . 128 

Gjöf til skólasjöðs. 144 

Vígðar kirkjur innan kirkjufélagsins.149 150 

Raumsdalsfundrinn.158 159 

Nr. 18 í sálmabókinni í annarri mynd í „Verði ljós!“.159—160 

Sýnishorn af endrskoðan ísl. bihlíuþýðingarinnar.172—173 

Á áramótum. .173 175 

Sunnudagsskólahátíð .17-"> 176 

T/ie Lutheran Cyclopedia . 188—189 

Almanak Ólafs S. Þorgeirssonar. 189—190 

The III. Home Journal . 190 

The L’fe of the Master eftir Watson. 190 

Leiðréttingar: 32 (vísa eftir Stgr. Thorst.), 63—64 (Fyrsta lút. 
kirkja í W.peg), 95 (skólasjóðr), 112 (sálmabókarmál). 


Gjafir til bókasafns kirkjufélagsins. 15—16 


Myndir af kirkjum: 

St. Páls kirkju í Minneota í Marz-blaðinu, 

Fyr«tu lút. kiikju í W.peg 

kirkju Vestrheims-safnaðar í Apríl-blaðinu, 

kirkju Marshall-Safnaðar 

kirkju Garðar-safnaðar (tvær) í Maí-blaðinu. 


Kirkjuþings-auglýsing. <. 32 


í fjarvist séra Jóns Bjarnasonar hafði séra Rúnólfr Marteinsson á 
hendi ritstjórn „Sam.“ frá Júní til Okt. 1899 (nr. 4—8 af þessum ár- 
gangi). 


































ametmngtn. 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirlcju og lcristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. Jcirlcjufélagi ísl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


14. árg. 

WINNIPEG, MARZ 1899. 

Nr. 1. 


A föstunni. 


Sorglega einkennilegt er það, aö þeir tnenn, sem styöja 
j?að, er vér í ljósi kristindóms-opinberunarinnar eruni sann- 
fœröir um aö er illt mál, fylgja marg-oft ]?ví máli með meiri 
festu og einbeittara viljakrafti heldr en hinir, sem eiginlega 
eru með hinum góðu málum. það er eins og þeir, sem eru 
að berjast fyrir ríki myrkranna í mannfélaginu, hafi iðulega 
enn |?á sterkari sannfœring fyrir því að vera J?eim megin, sem 
þeir eru, heldr en hinir, sem í rauninni hafa tekizt á hendr að 
styðja ríki guðs og sannleikans. þeir, sem trúa á það, sem 
greinilega er illt, eru vissulega einatt miklu fastari í þeirri trú 
sinni en hinir, sem trúa á það, sem gott er og guði ]?óknanlegt, 
í sinni trú. Og af því leiðir aftr að sjálfsögðu, að það er 
marg-oft unnið að efling hinna illu mála af þeim, er ]?eim 
fylgja, með meiri alvöru og dugnaði heldr en að góðu málun- 
um, sannleiksmálunum, guðs ríkis málunum, af þeim, er þau 
hafa ritað á merki sitt. En þótt þetta geti Virzt undarlegt, er 
það’þó í rauninni ekki nema það, sem við mátti búast. ])að 
er hœgra að ryðja sér áfram með afli, þegar maðr er að fara 
ofan á móti, heldr en þegar stefnan er upp á við. það hallar 
undan fœti fyrir þeim öllum, er trúa á það, sem er illt. En 
fyrir hinum er leiðin öll í fangið. það er miklu auðgengari sú 








gatan, sem liggr til helvítis, en hin, sein liggr til himnaríkis. 
það er hœgðarleikr að sökkva dýpra og dýpra hvort heldr er í 
veraldlegu tilliti eða andlegu tilliti; og að draga aðra með sér 
niðr á bóginn veitir líka tiltölulega auðvelt. En það er allt 
annað en auðvelt, þótt maðr í alvöru trúi á það að halda upp 
á móti, að ryðja sér braut þangað. Og enn þá torveldara er 
að fá ineginþorra meðbrœðra sinna til að klifrast þessa sömu 
leið upp á móti. 

Fjandmenn Jesú til forna á holdsvistardögum hans 
stefndu vitanlega niðr á bóginn. Lærisveinar Jesú og vinir 
stefndu upp á við. Um það kemr öllum kristnum mönnum 
saman, og lang-flestum þeirra, sem ekki eru kristnir, líka. En 
berum nú saman framkomu hvors flokksins fyrir sig lengi lengi 
í þeirri baráttu. Hlýtr ekki öllum að finnast, að fjandmanna- 
flokkrinn hafi verið meira en lítið einbeittr, — miklu einbeitt- 
ari en J?eir, sem fylltu vinahópinn ? Kemr ekki ólíkt meiri 
kraftr fram hjá þeim, sem voru að berjast fyrir því að fyrir- 
koma Jesú og hinu guðlega frelsismáli hans, heldr en hjá hin- 
um, sem elskuðu hann og trúðu á hann ? Er ekki auðsætt, 
hve hjartanlega ofsóknarmenn Jesú voru sannfœrðir um, að 
hann og hans málefni væri til bölvunar fyrir land og lýð ?— 
hve hiklausir þeir eru í þessari sinni hræðilegu sannfœring? 
Og að bera svo saman við þá óskeikandi trú vesalings veiku 
trúna á hið góða málefni og hann, sem á bak við það stóð, 
hjá lærisveinah'ópnum. Að hugsa um þessa menn, sem Jesús 
hafði kjörið til að grundvalla ríki sitt á jörðinni, þá, þegar 
erkióvinir hans gengu harðast fram f því að hrinda honum út 
í píslardauðann. Að hugsa um þessi orð Jesú til lærisveina 
sinnaí upphafi píslarsögunnar: ,, A þessari nóttu munuð þér allir 
hneykslast á mér. ‘ ‘ Og hugsa um, hve greinilega og grátlega 
sú spá rættist. Að hugsa um Pétr, fyrst komanda með hina 
sterku yfirlýsing um, að þó að allir afneituðu Jesú, þá skyldi 
hann þó aldrei gjöra það. Og hugsa svo um það, hve aum- 
lega það heitorð var haldið,—hugsa uin Pétr í hallargarði 
œðsta prestsins rétt á eftir sverja og sárt við leggja, að hann 
hafl aldrei jækkt ,,þennan mann“. Að hugsa um hina þrjá 
Útvöldu iærisveina —og þar á meðal Pétr—hvij.ð eftjr ajjnað 



3 


sofna út af yfir Jesú í dauðastríði hans í Getsemane. Að 
hugsa um lærisveinana alla leggja á flótta, J>egar Jesús var 
handtekinn. Að hugsa um allan ]?ann mikla trúarveikleik,— 
hugleysið og hræðsluna hjá öllum slíkum mönnum. Ef nokk- 
ur raunaleg hugsan er til, þá er það hugsanin um allt þetta.— 
Og að sjálfsögðu heyrir þessi hugsan föstutíðinni til. Hún 
rís sérstaklega þá upp hjá oss, kristnum mönnum, út af píslar- 
sögu lausnarans. 

En vér nemum ekki staðar við þessa stór-raunalegu hugs- 
an. Píslarsagan opinberar ekki að eins veikleik lærisvein- 
anna, heldr líka styrkleik—þeim megin í baráttunni, hinn 
makalausa, tilbeiðsluverða styrkleik meistarans. Hýrð drott- 
ins Jesú blasir ]?ar við, nætrdýrðin í æfisögu hans. Aldrei er 
trúarstyrkleikr Jesú sem manns eins stórkostlegr, undrunar- 
verðr, óumrœðilegr eins og á krossferlinum. ,,Hann lærði 
hlýðni af því, sem hann leið“—segir ritningin (Hebr, 5 ,8). 
Og í ritningunni er það skoðað sem endimark kristilegs trúar- 
lífs að verða hluttakandi í píslum Jesú. Svo það er þá auð- 
sætt, að fyrir þrengingar sínar einmitt eiga lærisveinar hins 
krossfesta að verða það, sem þeir mest geta orðið. J)eir eiga 
að læra hlýðni af því, sem þeir líða,—ná staðfestu í trú sinni, 
fá fasta og óskeikandi sannfœring um dýrmætasta hjartans 
mál sitt, læra vizku guðs ríkis. 

,,Ei vitkast sá, er verðr aldrei hryggrsegir skáldið; 
,,hvert vizku barn á sorgar brjóstum liggr. “•—Og 
,,A sorgarhafs botni sannleiks perlan skín; 
þann sjóinn máttu kafa, ef hún skal verða þín. 1 ‘ 
Hörmungarnar sáru og skelfilegu, sem lærisveinar Jesú tóku 
út meðan stóð á píslum hans og allt þar til hann birtist þeim 
upprisinn, voru þeim með öllu ómissandi. An þeirra hefði 
þeir ómögulega getað orðið það, sem þeir síðar urðu og þurftu 
að verða. A þeirri hörmungatíð dó allt hið ósanna í trúnni 
þeirra. Og þegar það var dáið, aldáið út, þá gátu þeir eign- 
azt hina makalausu trúarfestu, sem síðar einkennir æfiferilinn 
þeirra.—Enginn hefir nokkurn tíma orðið mikill maðr í því, 
sem gott er, án baráttu, þjáninga, hörmunga. Og ekkert 
verulega mikilsvert sannleiksmál í mannkynssögunni getað 
komizt af án ]>renginga. 



4 


Er þá nokkuð að kvarta yíir mótspyrnunni, sem þeir 
verða fyrir, er nú á vorri tíð berjast fyrir málefni kristindóms- 
ins ? Eða lífsböli kristinna manna yfir höfuð ?—Vér þurfum 
þess allir við, lærisveinar Jesú, að vér iðulega eigum bágt, 
ekki að eins með sjálfa oss, heldr líka með það, sem vér trú- 
um á,—til þess að trúarsannfœring vor geti þó á endanum 
orðið staðföst. Og kirkja vor þarf að eiga bágt til þess að 
þeir, sem halda uppi merki hennar, krossmerki Jesú Krists, 
geti að minnsta kosti látið koma fram eins mikinn viljastyrk í 
baráttunni fyrir hinu góða málefni eins og andstœðingarnir í 
baráttu sinni á móti því.— ,,þess vegnavil eg“—segir postulinn 
—,,helzt hrósa mér af bágindum mínum, svo að kraftr Krists 
taki sér bústað yfir mér“ (2. Kor. 12, 19). 

Lofum þá guð og þökkum honum fyrir píslarsöguna,— 
píslarsögu frelsarans, píslarsögu postulanna, píslarsögu allra 
góðra manna og málefna, píslarsögu kirkju vorrar, píslarsögu 
allra þeirra, sem berjast fyrir sannleika sáluhjálparinnar í Jesú 
nafni. 

En það er til píslarsaga, sem engan bjartan blett hefir á 
sér, engan vonarneista leiftranda yfir sér,—píslarsaga, sem 
ekki er nema tómt óbötnanda dauðamyrkr. það er píslarsaga 
þeirra, sem í sínu mótlæti snúa sér allt af lengra og lengra 
burt frá sannleikanum, guði, frelsaranum. J)á píslarsögn ætti 
allir að hræðast. 


r 

Frá Islantli. 

Eítir scra Jónas A. Sigurdsson. 

Fyrír marg-ítrekuð tilmæli yðar, herra ritstjóri, sendi eg 
blaði yðar lausa pistla úr íslandsferð minni, sem eg hefi skrif- 
að niðr á hlaupum. Eg skrifa ekki þessi orð af löngun til að 
gjöra mig merkilegan og því síðr vinsælan; því að því geng 
eg vakandi, að það er vanþakklátt verk. Ivemr mér oft í hug 
ein uppáhalds-saga dr. Weidners, forstöðumanns Chicago- 
prestaskólans lúterska, er hann sagði lærisveinum sínum. 

Hún var um prest, er í þeim tilgangi að kynnast söfnuði, 
er haföi í hyggju að kalla hann sem prest, ætlaði að flytja þar 



prédikan. ÁSr en hann byrjaöi guösþjónustuna heiintu vinir 
hans hann afsíöis hver af öörum, til aö leggja honum holl ráð 
og vara hann við safnaðar-skerjunum, svo prestsköllun þeirra 
fœri ekki í strand. Einn bað hann að nefna ekki ofdrykkju- 
menn, því þeir væri til innan safnaðarins. Annar varaði við 
þeirri goðgá, að ávíta léttúð hinna ungu; hinn þriðji bað prest 
að tala varlega um auðmenn og gróðabrögð, o.s.frv. Prestr 
gjörðist óþolinmóðr að lokum og spurði vini sína, um hvað 
hann ætti þá eiginlega að prédika, er þeir hefði varað hann 
við að tala um nálega alla nútíðarlesti. Og einn Nestor nær- 
staddr svaraði presti: ,,Prédikið duglega hegningarrœðu um 
Gyðinga, því enginn þeirra er í söfnuðinum né verðr við- 
staddr. ‘ ‘ 

Eg kannast við, að slík er oft stefna manna. Ekki er 
alveg ólíklegt, að þeir finnist hjá þjóð vorri, er hugsa svipað 
og þessir safnaðar-ráðgjafar.—Og þó er það ekki um Gyðinga 
og þeirra ávirðingar, sem eg ætla að tala, ekki um einhverja 
fjarlæga þjóðflokka, né dauða einstaklinga, sem þeir velja 
helzt til umtals, er gaman þykir að bergmálinu af sínum eigin 
orðum;—heldr skal talað um íslendinga sjálfa, nútíðarkyn- 
slóðina, þó hún sé hörundsár og hafi litla velþóknan á öðru en 
lofsöngum. 

I. 

íslendingum er það líklega uppgerðarlaust að þ)'kja vænt 
um Island, að minnsta kosti þegar þeir eru því fjarlægir. Um 
það ber margt vott, meðal annars hinn mikli sœgr af föður- 
landskvæðum skáldanna, er skoða má sem nokkurskonar spá- 
menn þjóðarinnar eða Óðins-hrafna, sem segja frá því, sem á 
sér stað og aðrir hugsa. Stundum fer nú vitanlega þannig, 
að þegar þessir föðurlandsvinir fara að kynnast föðurlandinu, 
þegar þeir fara að búa þar og berjast, verðr lítið úr þessum 
kvæða-kærleik og föðurlands-,,/^;'* 1 . Hann kulnar þá á 
stundum eins og kærleikinn í heimilislífinu og mannlífinu 
yfirleitt. 

Tilfinningarlíf hjá þorra Islendinga er naumast mjög auð- 
ugt. Vér erum í því, sem flestu öðru, fátœk þjóð. En á- 
reiðanlegt er það, að hjá þeim íslendingum, sem erlendis 



6 


dvelja, er kærleikr til íslands og viökvæm, sorgblandin um- 
hugsun um allt, sem er íslenzkt, aöalþáttrinn í öllu þeirra 
tilfinningalífi. Fyrir því hefi eg daglega sannanir.—En því 
fylgir þá einnig það, aö menn verða alvarlega að gjalda 
varhuga við þeim öfgum, sem slíkr föðurlands-kærleikr oft vill 
leiða menn í, þegar um ástand ættjarðarinnar er talað. 

Síðan eg var drengr og man eftir mér hefir þetta, sem 
eg nefndi föðurlands-, ,feber“, vafalaust gengið að mér. Eg lét 
þá dragast á tálar af föðurlands-flærð eins ónefnds manns. 
Ef orðinu hallaði hvað ísland snerti og ástandið þar, taldi eg 
því misboðið. J)að sat rótgróið í hjarta mínu, þetta þjóðar- 
dramb, sem menn anda að sér með norðanvindinum úti á ís- 
landi. Eg þekkti heldr ekki annað. Vel man eg, hvað mér 
féll þungt, þegar Einar Hjörleifsson tók fy'rst til að rita 1 
,,Lögberg' 1 um mein mannlífsins þar heima, með hinni ein- 
kennilegu glöggskyggni og dómgreind, sem auðkennir þann 
mann. Tek eg þetta hér fram öðrum til aðvörunar, sem 
standa ef til vill í sömu sporum sem eg stóð í. 

En þó eg játi, að þessi of almenna, öfgafulla ættjarð- 
arást blindi mig ekki lengr, er ísland mér enn, og verðr víst 
ávallt, það, sem hin heilaga Mekka er sönnum Múhameðstrú- 
armanni. Eins og hann snýr sér ávallt til Mekka, er hann 
biðr og í öllum helgum athöfnum, þannig snýr andi minn ætíð 
í áttina til íslands og hins íslenzka þjóðlífs. Eg finn sérstaka 
ástœðu til að taka það hér fram, í upphafi þeirra orða, sem eg 
kann að segja um ísland og ástand þess, að eg í hjarta mínu 
get fyllilega tekið undir þessa alþýðuvísu brœðranna í Noregi: 
,,Jeg elsker alt som er ægte norsk, 
fra Folkelivet til Sild og Torsk. 

Jeg elsker Bonden í Kofte graa 
og Fattigmanden, hvis Seng er Straa. 

Af alt jeg elsker dog aller mest 
den, som sin Tillid til Gud har fæst. “ 

Með því að setja hér íslenzkt fyrir ,,norsk“ táknar þetta 
erindi nákvæmlega tilfinningar mínar nú gagnvart föðurlandi 
mínu og fólki þess, þó eg auðvitað hljóti að játa, ef til vill til 
ama fyrir einhvern vin minn þar heima, að það, að eitthvað 
er íslenzkt, gjörir slíkt engan veginn lengr rétt né heillavæn- 



1 


legt í augum mfnum, hafi þaö ekkert annaö til síns ágætis, ert 
hamli ef til vill þjóðar framför og andlegri velgengni. 

Mér er það ekki ókunnugt, að eins og Jónas Hallgríms- 
son, fyrir rúmri hálfri öld liðinni, segir, aö fyrir austan hafi 
menn af prestum, sem öpuðu danskan mann, lært að ,,tyggja 
upp á dönsku“, þannig er nú til kjmslóð um land allt og 
einnig hér, sem telr það eitt rétt að ,,tyggja“, tala og lifa 
upp á íslenzku. þeir, sem nú prédika fyrir þjóðinni, hafa 
kennt henni þann sið. 

Til eru einnig þeir, sem kastað hafa sínum íslenzku önd- 
vegissúlum fyrir borð, ekki til þess að byggja þar sem þær 
bera að landi, heldr til að losa sig við allt fornt og heilagt, 
sem fengið var að erfðum með þjóðerni voru. En slíkir 
munu þó undantekning. Aftr er það fjöldinn, sem eins og 
hinir loftkenndu andar í þúsund og einni nótt geymast í 
flöskunni sinni ár eftir ár og, andlega, öld eftir öld. Sumir 
loftkenndir íslenzkir andans menn sitja enn innnsiglaðir í flösk- 
unni í þessum skilningi,—eða í orðum skáldsins,er þýddi þetta 
mikla skáldskaparverk austrlanda á íslenzku,—á ,,askbotni 
með askbotn fyrir himin“. 

Og eg geng að því vísu, að reyni einhver að feta í fótspor 
fiskimannsins: að losa um innsiglið og leysa fangann úr álög- 
um, eins og í hinni austrlenzku sögu, muni andinn íslenzki 
all-reiðulegr og láta gremju sína og ógæfu lenda á þeim manni. 

Frá því Loðvík Kr. Möller fyrir 65 árum sagði opinber- 
lega um þjóð vora, að hún hneigðist fremr til fróðleiks en 
trúar,—að ,,guðhræddir menn hafi íslendingar aldrei orðið“ 
(sbr. Fjölni I. á bls. 33), og til þess þeir nafnar séra Jón 
Bjarnason og nú séra Jón Helgason tóku að vekja þjóð sína, 
hefir fólkinu komið það einna lakast, að minnzt væri á hin 
andlegu mein þess. Hinn íslenzki kærleiki á helzt að þegja 
um sannleikann, má jafnvel ekki vera sannorðr.—, ,Oft má 
satt kyrrt liggja“ er líklega sú lífsspeki, sem þjóð vor alrnennt 
kann bezt í sinni opinberu og andlegu framkomu. Stefnan 
hefir verið sú, að leyna og draga dul á meinin, í stað þess að 
opinbera og upprœta þau; og er það algjörlega gagnstœð að- 
ferð þeirri, sem ríkir víðast annarsstaðar í heiminum en á ís- 



8 


landi, aö }n i er snertir mannfélags-meinin, hvort sem þau eru 
heilbrigöisleg, þjóðfélagsleg eöa kirkjuleg. 

það er ekki sjaldgæf ásökun, að hina svo nefndu aöfinn- 
ingamenn skorti kærleika, þar sem það er vitanlega lifandi, 
einlægr kærleikr, sem knýr þá til aö tala. Persónulega getr 
það ekki orðið nein hagsvon, að hefjast handa gegn viðtekn- 
um venjum og eiga í baráttu við þjóð sína, fjöldann og fyrir- 
liðana, heldr hið gagnstœða. Eins og það er ervitt og van- 
þakklátt, er þaö eðli mannsins óljúft. því eru þeir líka svo 
fáir, sem taka á sig það ok,— En þeir, sem gjöra það, tala af 
því þeir trúa. þeir aga af því þeira elska. Foreldrin aga sín 
eigin börn á undan börnum náungans, einmitt af því, að þau 
elska þau meira. 

Menn hefði gott af að minnast ]>ess, að enginn hefir talað 
þyngri ávítunarorðum til náungans og þjóðar sinnar en Jesús 
frá Nazaret, og kom það vitanlega af engum kærleiksskorti 
hjá honum, sem var ímynd og upphaf hins sanna, guðlega 
kærleika. 

Eg get ekki vel gleymt því, að fyrsta prédikunin, sem 
eg heyrði á íslandi, skyldi óbeinlínis vera bergmál af þeim 
misskilningi brœðranna heima, að áminningarorð hinna kirkju- 
legu leiðtoga hér vestra væri sprottin af skorti á bróðurkær- 
leik og sanngirni,—þó þeir væri hvergi nefndir á nafn.—það, 
sem gjörir hinn kristna nútíðar-íslending að hinum miskunn- 
sama Samverja, er eftir þeirri kenning, að steinþegja stöðugt, 
þó hann sjái, að þjóðin hans eða þjóðkirkjan sé að falla í ræn- 
ingja hendr, eða, sár og svift sínum helga skrúða, liggi lemstr- 
uð við alfaraveg af völdum andlegra stigamanna. Að vera 
þagmælskr í þessum skilningi hefir því verið talin dýrðleg 
dyggð á landi voru. Og þar sem þjóðlíf er jafn-þröngt og lít- 
ið sem vort, er auðvelt að nevöa manninn til þess að vera 
æfilangt í andlegu tjóðri. Enda hefir það vel tekizt. Margir 
menn, t. d. þjónar kirkjunnar, hafa upphaflega gengið að 
hinu guðlega starfi sínu með hjartað fullt af kærleika og á- 
huga fyrir andlegri heill og framför þjóðar og kirkju. En sá 
hiti hefir of oft dvínað og dáið út. 

Náttúran hið ytra er engu kaldari, óblíðari né óstöðugri 



9 


á íslandi, að mér skilst, en hiö andlega og innra líf hinna 
kæru systkina, sem J>ar ala aldr sinn. Getr vel verið, aö 
kuldi landsins og kjör fólksins eigi þátt í hinum andlegu ísa- 
lögum, snjóflóöum og skriðjöklum, sem þar standa andlegum 
gróðri fyrir þrifum á mörgum stöðum. Og dœmalaust má það 
þroskaleysi heita, að heil þjóð skuli hvað helzt hafa það fyrir 
stafni andlega enn í dag, að afsaka ávirðingar sínar og bót- 
mæla brestum sínum. 

Enginn hœgðarleikr er það, er þannig er ástatt, að gjöra 
J?jóðlífið að umtalsefni. Hver einasti íslendingr þykist til þess 
liafa öll skilyrði, að dœma um slík mál,—að gjörast óhlut- 
drœgr dómari í sínu eigin máli. Við það bœtist, auk þess, 
sem þégar var sagt um tilfinningar-afstöðuna gagnvart öllu ís- 
lenzku, að sjóndeildarhringr afskekktrar þjóðar er eðlilega 
mjög takmarkaðr og fátt erlent og uppbyggilegt ]>ar til sam- 
anburðar. Danir, sem telja má smáa og í tnörgu J?roskalitla 
]>jóð, eru helzt fyrirmynd þjóðar vorrar. 

Enn er þess að gæta, að þeir menn, sem kvnnzt hafa fram- 
förum hinna brezku og amerísku þjóða og taka þær svo til 
samanburðar við ástand íslands, geta virzt ósanngjarnir í kröf- 
um sínum og dómum. J)eir hinir sömu verða einnig áreiðan- 
lega fyrir miklum vonbrigðum sjálfir, þegar til Islands er korn- 
ið, ekki sízt, hafi menn áðr lagt trúnað á framfara-raup sumra 
blaða þar heima. 

Allt slíkt hljóta menn að taka til greina, ef hlutdrœgnis- 
laust skal dœmt um íramkomu íslendinga heima og sömuleið- 
is erlendis. 

Heima á íslandi er stöðugt verið að dœma um Vestr-ís- 
lendinga, allt þeirra ástand og starf.—Hver maðr, sem að 
vestan vitjar ættjarðarinnar, verðr eðlilega að kveða upp sinn 
dóm um ástandið hcr vestra. Blaðamenn, rithöfundar og 
skáld skoða sig sem hinn kjörna kviðdóm í því máli. En auk 
þeirra eru lang-flestir af landsins sonum.sem eitthvað hafa um 
oss hér að segja. Vitanlega eru þó þekkingar-skilyrði flestra 
brœðranna heima, í því máli, færri en vor.—Jtekking vor á 
högum íslands er, ef til vill, ekki talin nákvæm þar heima, eftir 
því að dœma, sem vikið hefir verið að séra Jóni Helgasyni, 



10 


En all-mikiö meira veit þó að sjálfsögöu fjöldi hinna eldri ís- 
lendinga hér um ástand og hætti þar heima en þeir vita um 
vorar ástœður. 

Og í þessu sambandi er það engan veginn fjarri sanni, að 
minna á þessi orð hins fræga Emerson’s, er hann sagði eitt 
sinn um Ameríku á uppvaxtarárum þess lands: ,,Judge no 
building while the scaffolding is up. “ I þeim er fólgin rétt- 
mæt afsökun vor, sem um io til 20 ár höfum tekið ofr lítinn 
þátt í uppbygging þess lands. Og sannarlega ná þau orð 
fremr til vor Vestr-íslendinga á vorum fyrstu frumbýlingsár- 
um, með algjörlega allt, þó einkum hið andlega starf, á sínu 
fyrsta myndunarstigi,—heldr en til brœðranna heima, þar sem 
þjóðíélagiö er 1025 ára gamalt—eða 1000 árum eldra en fyrsta 
landnám íslendinga hér, og kirkjufélagið nálega 900 ára að 
aldri, sem vaxa hefði átt að vizku og náð allan þann tíma, er 
vort kirkjufélag telr lftið ffeiri ár en kirkja föðurlandsins telr 
aldir. 

Og með þetta í huga veit eg, að brœörnir á íslandi trúa 
því, að því að eins kom eg til Islands nú síðast, þvf að eins 
hugsa eg og tala um ísland, að mér er annt um það og að eg 
feginn kysi að vera í hóp þeirra, er þar taka stein úr götu. A 
íslandi var mér sýndr einlægr bróðurkærleikr. Og mér þykir 
nú f raun réttri miklu vænna um ísland og einkum þá menn, 
er þar stríða, cn nokkru sinni áðr. það er þvf ekki af kala, ef 
eg sé hlutina þar í öðru ljósi en þessu ljómanda íslenzka norðr- 
ljósi, sem í augum þeirra, er nær þenn búa, varpar dýrðar- 
ljóma yfir nálega alla íslenzka hluti. 

Viflf útför framliðiniiH. 

Við gröfina. 

Prestrinn gengr á undan þeira, er bera líkkistuna, og segir, þegnr 
komið er rétt að gröfinni: 

Eg veit, að frelsari minn lifir, að hann mun lengst á jörð- 
inni standa. Og þegar seinna meir hörund mitt, þetta hold, 
er fariö, mun eg sjá guð án holds. Já, hann einmitt mun eg 
sjá, mín augu skoða hann og ekki annar (Job 19, 25—27). 



Fyrst vér höfum ekkert flutt inn í heiminn, þá er það 
bert, aö vér ekkert munum þa'ðan geta burtu flutt (i.Tím.6,7). 

Drottinn gaf; drottinn tók; lofað sé drottins nafn (Job 
1, 21). 

Þegar líkkistan er lögð niðr í gröfina, segir prestrinn: 

Maðrinn, fœddr af konunni, lifir stutta stund og mettast 
af órósemi. Hann sprettr upp sem gras og fölnar. Hann 
flýr sem skuggi Og staðnæmist ekki (Job 14, 1—2). 

í lífinu miðju crum vér í dauðanum. Hjá hverjum öðr- 
um skyldum vér leita fulltingis en þér, drottinn, þótt þú sért 
oss réttlátlega reiðr sökum synda vorra ? 

Ó, drottinn guð, sem öllum er heilagri, almáttugi drott- 
inn, ó, heilagi og allra miskunnsamasti frelsari, lát oss þó 
ekki lenda f hinum beisku kvölum eilífs dauða. 

þú veizt, ó, drottinn, hvað býr í djúpi hjartna vorra. 
Loka eigi miskunnsömum eyrum þínum fyrir bœn vorri, heldr 
þyrm oss, allra heilagasti drottinn. Almáttugi guð, heilagi 
og miskunnsami lausnari, þú, háverðugi eilífi dómari, lát oss 
ekki á síðustu stund æfi vorrar út af neinu, sem vér þá tökuin 
út, í dauðanum, falla frá þér. 

Aðr en mold er kastað á líkkistuna í gröfimn segir prestrimi: 

Með því að guði almáttugum samkvæmt kærleiksfullu vís- 
dómsráði hans hefir þóknazt, að taka sál þessa látna bróður 
vors (þessarar látnu systur vorrar—eða: þessa látna barns) 
burt úr heimi þessuin, þá afhendum vér jörðinni líkama hans 
(hennar) í von um upprisuna til eilífs lífs fyrir drottin vorn 
Jesúm Krist, sem mun ummynda líkama vorrar lægingar, svo 
að hann verði líkr hans dýrðarlíkama, eftir þeim krafti, sem 
hann hefir til að leggja allt undir sig. 

Um leið og moldinni er kastað á kistulokið: 

Af jörðu ertu kominn.—Að jörðu skaltu aftr verða.—’Af 
jörðu skaltu upp aftr rísa. 

/ - 

Þá má syngja sálm eða sálmsvers. Og að þeim söng enduðum sé 
ein eða neiri uf bœnum þeim, er hér fara á eftir, fram borin: 

Almáttugi guð, miskunnsami faðir, vér grátbœnum þig af 
óendanlegri gœzlui þinni að styrkja oss og varðveita með hei- 
lögum anda þínum í réttri trú, svo að vér fyrir hina dýrðlegu 
upprisu drottins vors fáum huggazt í sorg vorri út af andláti 



li 


hans (herinar), sem nú aö líkamanum til er lagör (lögð) í gröf- 
ina. Veit oss náð til þess réttilega að bera skyn á hinar 
mörgu yfirtroðslur vorar og réttláta reiði þína gegn syndinni, 
að vér af öllu hjarta fáum snúizt til j?ín og leitað þess, sem 
uppi er, þar sem Kristr er;—svo vér fáum daglega æ meir og 
meir dáið frá syndinni, lifað saman í bróðurlegri elsku, þjón- 
að þér í réttlæti og sönnum heilagleik, fyrir trúna á þitt orð 
orðið undirbúnir undir dauða vorn, og af miskunn þinni endað 
æfidaga vora í fagnaðarríkri von um sæla upprisu, fyrir Jesúm 
Krist, drottin vorn. Amen. 

Almáttugi guð, himneski faðir, vér þökkum þér fyrir það, 
að þú kallaðir þennan bróður vorn (þessa systur vora) til þekk- 
ingar á syni þínum og heilags samfélags við hann, að þú varð- 
veittir hann (hana) í þeirri þekking og þeim félagsskap, og að 
þú hefir nú tekið hann (hana) burt inn í þína himnesku hvíld. 
Og vér grátbœnum þig að hjálpa oss með heilögum anda þín- 
um til þess að þekkja syndir vorar rétt og hryggjast af þeim, 
og styrkjast svo í trú vorri á Krist, að vér í öllum hlutum fá- 
um vaxið upp til hans, sem er höfuð vort, ávallt vegsamað 
þig í endrnýung lífernisins og glaðir beðið sælu þeirrar, sem er 
í vændum, og dýrðlegrar opinberunar hins mikla guðs og frels- 
ara vors Jesú Krists, sem með þér og heilögum anda lifir og 
ríkir um aldir alda. Amen. 

Miskunnsami og náðugi guð, sem með dauða þíns einget- 
ins sonar hefir breytt hinuin skelfilega dómi dauðans, er fall- 
inn var yfir alla menn, og látið hann verða að heilsusamleg- 
um aga fyrir hina trúuðu,-—blessa oss dauða þessa ástvinar 
vors, svo að vér fáum hugsað um vorn eigin dauða eins og 
vera ber, með trúnni losað hjörtu vor við forgengileg gœði 
þessa heims, kostgæfilega búið oss undir stundina ókornnu, 
þá er vér hljótum að fara burt héðan, og að lokum falið oss í 
þínar hendr, í fagnaðarríkri von fyrirheitinnar upprisu,—fyrir 
Jesúm Krist, drottin vorn. Amen. 

Almáttugi guð, sem fyrir son þinn Jesúm Krist, hefir heit- 
ið oss þvf, að gjöra dauöann að engu, og fyrir hvíld hans f 



T 3 

gröfinni heíir helgaö grahr þinna heilögu, og fyrir hina dýrö- 
legu upprisu hans hefir leitt í ljós lífið og ódauðleikann, svo aö 
allir, sem í honum deyja, hvíla í friði og von,—þigg—vér biðj- 
um þig—hjartfólgna þökk vora fyrir sigr þann, sem hann heiir 
unnið oss til handa, og fyrir alla þá, sem sofa í honum. Og 
varðveit oss, sem enn þá erum í líkamanum, í ævaranda satn- 
félagi með öllum þeim, sem bíða þín á jörðu, og með öllum 
þeim, sem umhverfis þig eru á himnum, í sameining við hann, 
sem er upprisan og lífið, hann, sem með þér og heilögum anda 
lifir og ríkir einn sannr guð frá eilífð til eilífðar. Amen. 


Náðin drottins vors Jesú Krists, kærleikr guðs og samein- 
ing heilags anda sé ávallt með oss öllum. Amen. 

Ný altarisinynd. 

Kirkjan á Mountain eignaðist nýja altarismynd nokkru 
fyrir jólin. Hún er upphaflega máluð af frægum þýzkum 
málara, prófessor Plockhorst, og hefir hann kallað hana Noli 
me tangere á latínu eða ,,Snertu mig ekki!“ Hún sýnir frels- 
arann upprisinn á páskadagsmorguninn á því augnabliki, þeg- 
ar María frá Magdala þekkir hann, og hefir málarinn haft í 
huga frásögnina í Jóhannesar guðspjalli (20, 15—17). þar 
segir, að María hafi komið til grafarinnar og séð, að steinninn, 
sem hylja átti grölina, var tekinn frá. Hún fer þá til þeirra 
Pétrs og Jóhannesar og segir þeim þetta. Flýta þeir sér þá 
báðir út til grafarinnar, og virðist María annaðhvort hafa 
fylgzt með þeim eða komið rétt á eftir. Jiegar þeir hafa virt 
gröfina fyrir sér og jafnvel gengið inn í hana og rannsak- 
aö allt, sem þeir sáu þar, svo að hver skuggi efans skyldi 
hverfa úr hjörtuin þeirra, fóru ]?eir heim til sín aftr. En 
María stendr eftir við gröfina og grætr. Hún fer þá að hyggja 
inn í hana og sér ]?ar tvo engla hvítklædda, sitjandi, annan til 
höfða, hinn til fóta. þieir sögðu við hana: , ,Kona, hví grætr 
þú?“ ,,Af því“, segir hún, ,,að búið er að taka drottin minn 
burt. * ‘ En í sama bili varð henni litið aftr fyrir sig, og þar 
sér hún mann standa, sem hún ekki þekkir. Hún heldr það 



4 

&é grasgarðsvörðrinn. Hann segir viö hana: ,,Kona, hvaö 
grætrþú? Aö hverjum leitar ]?ú?“ Hún svarar: ,,Herra, 
hafir þú borið hann í burtu, þá segöu mér, hvar þú hefir lagt 
hann, og mun eg sœkja hann. “ Hann talar þá til hennar 
með nafni og segir: ,,María!“ Hún snýr sér viö og segir: 
,,Rabbúní!“ (lærimeistari); þannig hafði hún ætíð ávarp- 
að Jesúm. þetta augnablik hefir nú málarinn tekið. 
Um leið og María þekkir frelsarann og segir: ,,Rabb- 
úní! “ lætr málarinn hana falla á kné og fórna upp höndum, 
rétt frammi fyrir honum, eins og hún ætli að faðma hann að 
sér. En frelsarinn bendir með hœgri hendi til himins og segir: 

,, Snertu mig ekki, því enn þá er eg ekki upp stiginn til föð- 
ur míns; en farðu til brœðra minna og segðu þeim, eg muni 
upp stíga til míns föður og yðar föður, til míns guðs og yðar 
guðs. “ þetta er rétt um sólaruppkomu. Málarinn lætr 
Maríu krjúpa í skugganum af klettinum, sem gröfin var högg- 
in í; hann gnæfir hátt upp til hœgri handar og er vaxinn grasi 
og trjám að ofan. En frelsarinn stendr þar sem fyrsti sólar- 
geislinn fellr á jörðina hinum megin við klettinn og allt loftið 
glóir af dýrð hinnar upp rennandi sólar. Til vinstri handar 
sést krossinn í fjarlægð.—Málverk þetta er ljómanda listaverk 
og hin mesta kirkjuprýði. það sýnir söfnuðinum um leið og 
hann kemr inn í kirkjuna, hvernig hann á að falla á kné fyrir 
frelsaranum í tilbeiðslu eins og María. Mynd þessi er gefin 
kirkjunni af kvenfélagi Víkrsafnaðar, og er vonanda, að þessi 
fagra gjöf verði til uppbyggingar og blessunar og kenni bæði 
ungum og gömlum að elska frelsarann og kirkjuna meir eftir 
en áðr. F. J. B. 

,,För pílagrímsins“ (Pilgrivis Progrcss) eftir Bunyan, 
íslenzka þýðingin, sem ,,Smáritafélagið“ enska lét prenta í 
London árið 1876, er nú til sölu hér vestra hjá séra Jónasi A. 
Sigurðssyni, sem á íslands-ferð sinni félck sölu-umboð á henni 
meðal fólks vors hér í landi. Verð bókarinnar (f laglegu lér- 
eftsbandi) hjá honum er 60 cts. 

þessi bók ætti að vera í hverju húsi og lesin af öllum. 
það er stórkostleg og ákaflega áhrifamikil skáldsaga í líking- 
arbúningi út af dýpstu trúarraunum kristinna manna. Ejn 



15 


þeirra tiltölulega mjög fáu guösoröabóka eða skáldrita, senl 
aldrei ganga úr gildi eöa falla í veröi. þýdd á öll heimsins 
tungumál eða því sem næst. Meira útbreidd í hirium ensku- 
mælanda heimi heldr en nokkur önnur bók, að biblíunni einni 
undan tekinni. Jafnt lesin af öllum kristnum trúarflokkum á 
Bretlandi og víðar. Eitthvert allra sterkasta bandið næst 
biblíunni sjálfri, sem bindr ensku kristnina saman í eitt. Rit- 
uð á Englandi í eldraunum ofsókna þeirra, er gengu yfir hinn 
göfuga höfund, hinn stórgáfaða alþýðuprédikara, á 17. öldinni 
um sama leyti sem Hallgrímr Pétrsson andaðist úti á íslandi. 
Og í passíusálmunum er margt, sem bendir á, hve náskyldir 
þeir tveir menn, Plallgrímr og Bunyan, hafi verið í andlegu 
tilliti. I fyrsta passíusálminum stendr: 

, ,,Yfir hörmungar er mín leið 

æ meðan varir lífsins skeið; 
undan gekk Jesús, eftir eg 
á þann að feta raunaveg. ‘ ‘ 

Og í ellefta passíusálminum þetta, sem nú mun enn ]?á meíra 
kunnugt: 

,,Krossferli’ að fylgja þínum 
fýsir mig, Jesú kær“ o.s. frv. 

Og síðar f sama sálmi þetta: 

,,í veraldar vonzku solli 
velkist eg, Jesú, hér“ o.s.frv. 

það má líta svo á eins og ,,För pílagrúnsins“ sé trúarleg 
skáldsaga út af þessum versum,—mesta skáldsaga þeirrar teg- 
undar, sem bókmenntir heimsins eiga til í eigu sinni. 

-K30CH-—— 

tijaíir til bókasafns kirkjufélagsins, síðau síðast var vetið 
(,.Sam.“ XIII, 5—H): 

Frá hr. Hkrmanni Jónassyni (á Þingeyrum): Búnaðarrit (haus 
sjálfs),'l.—ll. ár. Rvík 1887-1897. Öbd. 

Frá séra Jónasi A. Sigurdssyni: Fðr pílagrímsins eftir Bunyan. 
London 187(5. Bd. 

Frá séra Lóiíiiali.i Bjahnarsyni.- Kirkjublaðið, VII. árg., llvík 
1897, og Ný kristileg smárit, nr. 21—‘25, Rvík 1897. 

Frá séra Jóni Helgasyni: „Verði ljós!“—áframhald til þessa. 

Frá hr. SlGURDi Kristjanssyni í Reykiavík: P. Pétrsson: Smá- 
sögusafn IX, Rvík 1898; Isl.sögur, Rvik 1898: Svarfdœla, Vallaljótssaga, 
Vápníirðingas., Flóamannas., Bjarnar s. Hítdœiakappa; Mattías Jokk- 
umsson: Hinn sanni þjóðvilji, Rvík 1898; Vestrfararnir, Rvík 1898, 
Skuggasveinn. Rvík 1898; Huld VI, Rvík 1898; Morten Hansen: Landa 
frœði, Rvík 1898; Karl Andersen: Gegn um brim og boða, ísaf. 1898; Dv. 
J. Jónassen: Vasakver, Rvík 1898; Indriði Einarsson: Hellismenn, Rvík 
1898; Einar Benediktsson: Sögurogkvæði, Rvíkl898; BiblíusögurTangs, 
Rvík 1898; Valdemar Briem: Davíðs sálmar, Rvík 1898; G. T. Zoega: 
linskunámsbók, Rvík 1898. Allt óbd.. 

Frá hr. Birni .Tónhsyni, ritstjóra ,,ísaf.“ í Rvík: sagaólafs Tryggva- 
popju 1 , Rvík 1892; Saga Oiafs helga, Rvík 1893; Ljóðmælj Jóns Ólafssou- 



ar, Kvík 1896; Ólafr Ólafsson: Hvernig líðr trúar og kirkjulífmu á ísl.? 
Rvík 1892; Jens Pálsson: Alþ.setningar prédikan, Rvík 1892; Bjami Jóns- 
son: Leiðarvísir við ísl. -kennslu, Rvík 1892: Áfengi og ábrif þess, 
Rvík 1895; Bjarni Jönsson:' Málsgreinafrœði, Rvik 1893; L>. Esilsson: 
Útsvarið, Rvík 1895; Prestskosningin, Rvík 1891; Hannes S. Blöndal: 
Kvæði, Rvík 1891; Porkell Bjarnason: Um Þoríák helga, Rvík 1898; 
Jules Verne: Höfrungshlanp, Rvík 1892; Handbókarfrumvarp, Rvík 
1897: Eiríkr Briem: Hugsunarfrœði, Rvík 1897; Helgi Hálfdanarson: 
Prédikunarfrœði, Rvík 1896; Saga fornkirkjunnar. 3.,hefti, Rvík 1896; 
Heimilisblaðið, 2 árg., Rvík 1891 og 95: Sögusafn ísafoldar IV—X, 
Rvik 1891—98. Allt öbd. 

Winnipeg, 23. Febr. 1899. 

Jón Bjarnason. 

-»-o»c = —< ■■■- 

Myndirnar, sem koma í þessu blaði ,,Sam.“, sýna tvær af kirkjum 
vorura að innan: St. Páls kirkju í Minueota og Fyrstu lútersku kirkju 
í Winnipeg.—St. Páls kirkja var reist átiö 1895, en vígð 1897 utn þa,ð 
leyti, er ellefta ársþing kirkjufólagsins var þar haldið.—Fyrsta lút. 
kii’kja í Winnipeg var reist 1887 og vígð 18. Des. það ár. Það er elzta 
ísleniika kirkjan hór vestra. Og heflr þrisvar verið haldið kirkjuþing í 
henni: 1891, 1893 og 1898.—Séra Björn B. Jónsson er prestr St. Pál.s 
kirkju, en séra Jón Bjarnason Fyrstu lút. kirkju. 


— Hjá ritstjóra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
(frá brezka biblíufólaginu). Biblían kostar $1.45, nýja testamentið 60cts-. 


Hr. Magnús Pálsson, 30)J4 Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ út. 


llr. Jin A. Blöndal\ 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir „Sam. “ 


,,EIMREIÐIN“. citt fjölbreyttasta og skemmtilegasta timaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, mynclir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hverthefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann 0 . tí. 


,,KENNARINX“, mánaðarrit til notkunar við kri'tindómsfrceSslu barna i sunnu- 
dausskólum og heimahúsum; ketnr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj rri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. ÍVestdal. 


,,ÍSAFOLD“, '.ang-mesta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 181 King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


„VERÐI LJÓS !“—hið kirkjulega mánaðarrit Jeirra séra Jóns Uelgasonar, séra 
Sigurðar P. Slvertsens og Ilarrlds Níelssonar í Reykjavik — til sölu í bókaverzlati 
Halldórs S. Bardals í Winhipeg og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa' bliðsins: 701 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.BIöndal, 
Björn B. Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRF.NTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 





